
ÍV. Winnipeg, Man. Nr. 5. 


KALDEUMENN HINIR FORNU. 


Framhald 

Sköpunaesagan. 

Á æfl al'ra manna fcemur síi tlð fyr eða síðar, að barnið fer að 
hugsa hvernig á því staudi, að heimurinn só eins og hann er. 
Spurningin vaknar hjá barninu: hver gjörði jörðina, sólina, tunglið, 
stjörnurnar, fjöllin og klettana. blómin og grösin og dýrin og mann- 
inn. Þvi er sagt að guð hafi gjört Það, og þegar barnið undrandi 
fer að hugsa ut í það meira, þá kemur ósjálrrátt fram á varir þess 
spurningin: hvernig gjörði guð það? Því er svarað með því að vísa 
því til slcöpunarsögu ritningarinnar, þessarar þjóðsögu Gyðinga, 
sem hinn kristni heimur hefir viðtekið í nokkur hundrað ár. En 
það voru einnig til aðrar sögur um sköpun heimsins. Eins og hver 
einasti maður hefir einusinni verið barn, eins hafa allar þjóðir verið 
á æskuskeiði, og það má ætla, að hvert einasta mannsbarn, sem 
fæðst hefir í heim þennan og komist til vits og ára, hafi lagt fyrir 
sig þessa hina sömu spurningu. Menn vita að allar þjóðir, sem 
nokkrar sögur fara af, hafa búið til sínar sköpunarsögur, eðlilega af 
því að mennirnir hlutu að gjöra sér liugmynd um uppruna heims 
ins og lfiutanna, en svo breiddust þær hugmyndir út og voru sagðar 
mann frá manni, sem mönnum féll best í geð og þóttu trúlegastar. 
Þessar sögur voru jafn margar þjóðunum og mjög barnalegar í 
fyrstu, en þær geymdust í minnum þjóðanna lið fram af lið um þús- 
undir ára. Með aldrinum breyttu þær búningi sínum ; cin kyn- 




— 66 — 


slóðin bætti þessu atriði við söguna, önnur hinu, stundum var eitt- 
hvað felt úr og' anna.ð sett í staðinn. Einkum var það þegar nýr 
þjóðflokkur tók upp söguna eða þegar tvær sköpunarsögur biönduð- 
ust saman. Þá var oft tekið eitt atriði úr þcssari sögunni og annað 
úr hinni. En einlægt var sögunum haldið við, þær voru iærðar 
mann fram af manni. Þegar menn fóru að læra að rista rúnir, þá 
voru sögur þessar íitaðar af hinum vitrustu og bestu mönnuin, og 
voru þær ekki einungis álitnar heigar, heldur ofar mannlegum skiin- 
ingi, nema inublásinn væri; átti guð sjálfur að hafa opinberað cður 
sagt mönnum sögur þessar. Það var þvi ekki að furða þó að þær 
væru álitnar liinn æðsti guðdómlegi sannleikur. Enda gerðu prest- 
ar alt sitt til að skoðun sú gæti haldist við, því að íi því b^ygðist 
staða og virðing sjálfra þeirra. 

Af öllum þessum bókum eða ritum lieimsins er ekkert jaí'n 
merkiiegt, or menn nú þekkja, som hinar helgu bækur eða rúnasafn 
hinna fornu Kaldeumanna. Fyrst og fremst fyrir það, að þær ei'u 
eldri en alt annað ritsafn heimsins ■ það herir geymst þarna í bók- 
hlöðum prestanna í Agade, Sippar, Cutha og víðar í margar þúsund- 
ir ára, og svo er liitt, að forfeður Gyðinga, cður þeirra Abrahams, 
ísaks og Jakobs (sem ritningin kailar forfeður af því að þeir gátu 
ekki rakið söguna iengra) bjuggu þarna í landinu Shpinar öldum 
Sdinan, lærðu sögur og siðu og trúnað landsmanna og fluttu síðan 
með sér vestur á Canaansland, vestur til Egyftalands og svo þaðan 
aítur ti! Gyðingalands. Og ekki einungis fluttu með sér heldur 
skrásettu aftur í sinni heilögu bók, ritningunni, stundum breyttar 
meira og minna. Og af sögum þessum mynduðu þeir trú sína, en 
með því að erfa frá þeim trúna og biblíuna, höfum vér erft sögurn- 
ar líka. Þess vegna getum vér leitað að upphaii trúarbragða þeirra 
að upphafi kristninnar, hjá þessum lieiðnu þjóðum þar austur i 
Kaldeu. Geta menn af því séð, hvers virði “innblásturinn” er. 

Hér að framan hefir verið getið um guðinn Ea, spekinnar guð, 
er hinar turönsku þjóðir dýrkuðu. Atti hann að koma upp úr sjón- 
um í fisklíki með mannshöfuð undir fiskhöfðinu, mannshöndum und- 
ir uggum og mannsfótum undir sporði. Hann kendi mönnum bú- 
skap og jarðrækt og listir og vísindi. Skrifaði hann bók eina um 
uppruna lilutanna og byrjun menningarinnar og gaf svo mönnnm 
bókina. Alt til skamms tíma þektu menn ekki annað til sagna þess- 
ara, en það sem menn höfðu eftir hinum kaldeiska sagnaritara Ber- 
osus. Var hann uppi á dögum Alexanders mikla, rúmlega 300 árnm 
f. Kr. Skrifaði liann upp eftir liinum iieigu ritum Kaldeumanna 
stutt ágl'ip af sögum þessum handa Grikkjum. En svo týndust rit 



— G7 


Berosusar svo að menn höfðu að eins éftir stuttar grcinar sem nokkr- 
ir pri’ískir rithöfundar liöfðu tekið upp eftir honuni. Brot þessi voru 
einkum í ritum þcirra Polyliistors og Appoilodorusar, þóttu þau 
merk mjög því mönnum fnndust þau koma einhvern A 7 eg'm undar- 
iega lieima við ritninguna. En svo fóru mcnn að flnna liinnr fornu 
töflur Kaldeumanna, ritin æfngöndu.scm Berosus liaíði haft fyrir sci', 
og þá sAu menn að þarna voru sögurnar fullkomnar, sem Berosns 
hafði tekið Sgiip af handa Grikkjum. 

Einkum var það tímith nokkur (enskur) sem fyrstur tók eftir 
þessu. Hann rak sig á töflubrot er flutt höfðu verið til gripasafns- 
ins breska í Lundúnum, og er hann fór að losaþau, sá hann að þarna 
voru sögur um sköpunina, syndaflóðið o. fl., en þetta var alt í mol- 
um, töflurnar voru brotnar sundur í rnarga parta, það vantaði í þær 
sum stykkin og þá var elcki um annað að gera en að fara austur í 
Asíu að leita þeirra. Þetta gerði hann og fór þangað að grafa í 
rústum liinna gömlu borga og flutti heim mikið af því, er hann fann. 
Nokkuð fann hann af brotum þeim er vantaði, og margt nýtt og 
merkilegt. Yíða vantaði þó cnn í, en síðan iiaía menn smámsaman 
fundið nýja og nýja parta, og er nú svo komið að menn hafa sagnir 
þessar að meiru eður minna leiti samanhangandi. 

Sköpunarsaga þessi er kölluð sköpunarsaga Kaldeumanna, og 
byrjar hún þannig : 

“Þegar himininn uppi og jörðin niðri voru enn ónefnd (þ. e.: 
voru ekki til) var Apsu (afgrynnið) og Mummu-Tiamat (sjórinn) 
upphaf allra hluta. Vötn þeirra blönduðust og runnu saman. Þar 
í lág lífsfræið, en myrkrunum var eigi létt af vötnunum o g ekkert 
frjóvgaðist eða óx. Þá voru guðirnir ekki. Seinna urðu þeir til og 
hinir guðdómlegu skarar himins og jarðar (andar himins og andar 

jarðar). Og dagarnir lengdust og guðinn Anu (himininn).” 

Hór vantar brot í, en svo kemur næsta tafla og segir frá sköpun him- 
inhnattanna: “Hann (Anu) tilbjó staði handa hinum miklu guðum 
skóp stjörnurnar, setti mánuði og ár, upphaf þeirra og endir. Ilann 
skóp plánetunum brautir svo að þær reikuðu eigi frá þeim. Hann 
bjó Bel og Ea bústað með sjálfum sér. Hann opnaði hlið himnanna 
og íesti sterldega boltana til hægri og vinstri handar. Hann lét 
tunglið skína til að ráða nóttunni, og ákvað kvartilaskifti þess í 
dagatali, og bauð því að rísa og ganga niður og ldýða lögum sínum.” 

Önnur tafla segir frá því livernig guðii'nir (alveg eins og í 1. 
bók Mós., þar sem r-étt þýðing er “guðirnir” cn ekki “guð”) skópu 
liinar lifandi verur, er uppfylla jörðina, dýriu á mörkunum og dýrin 
í borgunum, í stuttu máli allar lifandi verur. 




— G8 — 


Enn cru töílur nokkrar cr sogja frá sköpun mannannn, og 6- 
hlýðni mannsins og syndafallinu, er svarar til syndafallssiigu Mdc- 
sesar, cn óglöggar ci'u þær töflur scm cnu liafa fundist. Hcfir fund- 
ist kefli eitt mcð myndum á, er á cflaust að tákna syndafallið. Þar 
cr trc í miðju cn karl og kona sytja and-pænis livort öðru með tréð 
á milli sín, hangir ávöxtur úr ncðstu grcinum þcss og rétta þau bæði 
út hendurnar til ávaxtarins, cn bak við konuna cr málaður högg- 
ortnur og stendur á sporðinum, en teygir hausinn upp að cyra kon- 
unnar, eins og vildi liann kvísla cinhverju að lienni. 

Þcgar mcnn nú sj.í, að bæði þessar og aðrar sögur sem fundist 
liafa, koma lieim við það, er Bcrosus segir, svo að engu skilur, þá sjá 
inenn mn leið að rithöfundur sá er áreiðanlegur, og styrkist sú trú 
manna enn melra við það, að bi ot þau scm menn nú eru að íinna, 
koma heim við sögu hans oft orði til orðs. 

Berosus þcssi segir oss, að guðinn Bel hafl lagt til eigið blóð sitt 
að því yrði hnoðað saman við leirinn, er mennirnir voru gcrðir af, 
og veldur það því að þeir eru skyni gæddir og liafa í scr gnðlegt 
eðli. (Af þessu má sjá hvaðan hugmyndin er, að guð skyldi gjöra 
manninn af leiri jarðar). 

Enn eru töflur fundnar og töflubrot er koma saman við sögu 
Berosusar og segir þar, að í miðju heimsins— meðan alt var myrkr- 
ur og vatn — hafl frumefni lífsins verið starfandi í sífellu en án 
nokkurrar reglu og hafi sx'O myndað alls konar óskapnað, verur lík- 
ar mönnum, sumar vængjaðar, sumar tvihöfðaðar, með geitarfótum 
og geitarliornum. sumar svo að aftari hlutinn var hcstur en fremri 
lilutinn maður. Þetta gekk svona tii þess er guð kom til og gerði 
skipulag á alt saman. Allar þessar vcrur dóu út þegar Bcl skapaði 
Ijósið og aðskildi himininn og jörðina. Voru þetta alt börn myrkurs- 
ins og þoldu ekki Ijósið og lög þau er guð setti né guðlega skynsemi. 

Þá heflr “lífsins tré” verið mikið dýrkað þar eystra. Má sjá 
það fyrst á myndinni þar sem maðurinn og lconan með höggorminn 
að baki sér sitja við tréð, og svo á ótal myndum öðrum frá fyrstu 
tímum Kaldea. Þetta tré átti að tákna líflð. þetta óskiljanlega afl, 
sem maðurinn gat ekkert skilið í,en hlaut þó að viðurkenna, því að 
hann sá það daglega fyrir sér, þetta dularfulla afl sem kom grösun- 
um og trjánum til að vaxa, þetta afl, sem lét œennina og dýrin fæð- 
ast og þroskast. Hvað gat verið eðlilegra e i að þeir tækju tréð sem 
ímynd þessa afls, og hvað var eðlilcgra en að þeir færu og tilbæðu 
það ? Miklu seinna fóru menn að láta tréð tákna heiminn sjálfan 
(sbr. hina norrænu goðafræði: Ask Yggdrasils) og voru hin gullnu 
epli þá sljörnurnar. En hér hjá Kaldeum táknaði það lífskraftinn 



— 60 — 


og vcr sjium alstaðar myndir af konungum scm stauda íramini ívr- 
ir trc þessu og íæra því fórnii'. Dýrin cru á myndunum látin krjúpa 
á knó tyrir því, svo er helgi þcss mikil. 

En þetla iífsir.s trc er cinnig hjá Kaldeum bundið við sæJustað- 
inn paradís. Kaldcar liöfðu sína paradís eins og aðiar þjáðir. 
Kugsuðu þcir sér staðinn á íjcilli cinu, voru þar uppsprettur vatna 
er runnu saman og urðu að clfuin miklum í aldingörðum þessmn 
voru lieilög tró sem biru dýrindis ávexti. Eitt af trjám þcssum var 
lífsins tré. Var hugmyndin um sælustað þennan svo rík lijá mönn- 
um, að menn fóru að reyna að líkja eftir þcssuin hugsjóna aldin- 
garði. Konungarnir bygðu hallir sínar og prestarnir musteri sín á 
hæðum miklum er þcir lilóðu undir þau, og þar bygðu þoir þessa 
hangandi aldingarða sína, scm Grikkir kölluðu Paradeisoi. Þcssar 
paradísir sáu gömlu,llcbrcarnir, forfeður Abrahaais, daglcg.i fvrir 
scr og þaðan höfðu þeir hugmyndina nm aldingarðinn Eden með 
þessu lífsins tré, scm áður cr sagt frá. 

En í sambandi við þessa uppliækkuðu staði skal getið hinna 
helgu mustera þcirra Ziggurat með skríni guðs einhvers í cfsta 
toppi musterisins. Musteri þcssi áttu að vera nokkurskonar eftir- 
líldng fjallsins helga, cr þeir héldu að himininn snerist ura eins og 
á lijólgaddi og guð átti að búa á. Eitt af þessum lielgu musterum 
var bygt í borginni Birs Nimrud. Var það helgað hinum 7 hirnin- 
tunglum og voru 7 stallar hver upp af' öðrum ferkantaðir, en efri 
stallurinn einlægt mjórri en hinn neðri og var gangur breiður utan- 
um hvern stall. Musterið var því topp- cða strýtumyndað. Var 
ncðsti pallurinn helgaður Satunmsi, 2. Jupiter, 3. Mars, 4. sólu, 5. 
Venus, 6. Merkúr og 7. tunglinu. Fimm nf þessum neðri pöllum 
lutfði cinhvcr konungur bygt lengst uppi í fornölld, cn svo hafði 
musterið ckki komist lengra og stóð ófullkoranað um mörg hundruð 
ára, þangað til Nebúkadncsar, um liOO fvi'ir Ivrist, tók til og lct 
byggja ofan á það tvo cfstu pallana og var hinn cfsti helgaður 
tunglguðnum ailur silfri slcginn að utan. Þctta, að mustcrið skyldi 
siija þarna ófullgjört öldum saman, hefir ócfað orðið til þess, að 
ýmsar sögur mynduðust út af því hvernig á því stóð, að menn 
skyldu hætta við að byggja turn þennan og cin af sögurn þessum er 
hebreska sagan um turninn Babel, og skifting tungumálanna. 

En nú skulum vér víkja aftur að sköpunarsögunni. Þegar Bel, 
einn af guðuþrenningunni gömlu, Anu, Ea og Bcl, fór að skapa og 
cyddi skcpnum myrkranna með ljósgeislum sínum, verður óskapn- 
aðar guðinn Mummu Tiamat, cr áður ríkti, svarinn óvinur guðanna 
og sköpunarinnar. Er liann ýmist nefndur “d' ekinn” eða “hinn 



— 70 — 


mikli höggormuv'’ og ælla mcnn að það hafi liann verið, er sirið að 
baki konunnar er hhn átti eplið að taka. Brátt gjorist fjandskapur 
þessi svo mikill að guðunum verður ckki rótt. Setjast þeir á ráð- 
stcfnu og ráða með scr, að eiun þeirra skuli berjast við óvættinn og 
verður Bel fyrir því. Hafði Anu gjört honum vopn ágæt, boga, 
svcrð og vopn önnur og gengur nú Bel á móti drekanum og hefir að 
auk þrumuíleyginn í hendí sinni. Móti honum kem'ur drekinn 
Tamat með sveit sinni og í'ylgir þeim dauði og cyðilcgging hvar 
sem þeir fara. En Bel vcitir svo snarpa aðsókn í fvrstu að drekinn 
fellur og ætlar þi Bel að fjötra hann. En skyndilega sprettur drek- 
inu upp moð ópi miklu og ræðst á guðinn, hið sama gjörir svcit 
hans og vorður nú bai'dagi barðu) - . Meridug fBel) bregður sverði 
sínu og særir óvættinn, en Tiarnat opnar ginið og ætlar að gleypa 
guðinn, þi skipar guðinn vindinum að fara inn í líkama hennar ,og 
við það dasast hún, svo að Bel gat bundið liana' og ílýöi þá allur 
flokkur hennar. Mjög cru söguniar um þetta ófullkomnar en, cn 
cinlægt er að íinnast það sem á hefir vantað, og á ótal myndum er 
máiaður aðgangur þeirra Bel og drekans, svo að ómögnlegt cr að 
ganga úr skugga um sögu þessa. 

Onnur saga er og til um uppreist hinna 7 anda undirhcimanna, 
er upprunalega voru scndisveinar guðanna. Er einum þcirra líkt 
við liöggorm, öðrum við lcparð og hinutn við skepnur aðrar. Mun 
það vera útskýring á skýjum himins í óveðri. Rnðast þeir á tungl- 
guðinn. Verður sólin að leggja á flótta en Ishtar (ástagyðjan er ríkti 
yíir plánctunni Venus) flýr upp til hins efsta hiinins þar sem Anu 
býr. Anu sendir þá son sinn, Meridug, öðru nafni Bel, að hjáipa 
tunglínu og gjörir hann það og sigrar þessa 7 myrkranna anda. 
Þetta mun nú vera hvorki meira né minna en útskýring á tungl- 
myrkva, því að svo óskiljanlega atburði þurftu þessir gömlu menn 
að gjöra sér grein fyrir og varð það á þennan liátt. En nú geta 
menn séð hvaðan hugmyndin liebreska er komin, að djöfullinn lief'ði 
hafið upprist á móti guði, verið sigraður og bundinn o. s. f'rv. 

(Framliald.) 


Lítíllæti (eftir Ruskin). — "Ég trúi því að hið fyrsta einkenni á 
íniklum manni sé lítillæti. Ég á ekki við það, að hann efist umcigin mátt 
siirn. eða sé hræcldur við að segja meiningu sína. Allir miklir menn vita 
iivað þeir meiga sín,en þeir eru ekki að gorta af því. Þeir ætlast ekki til 
að bræður þeirra falli frarn og tilbiðji sig. Það er einhver undarleg til- 
finuing hjá þeim, að þeir sóu nú eiginfega okki miklir þó þoir geti gert 
hitt eður þetta. Þeir gera það og það er svo sem sjáifsagt.” — Ruskin er 
nafnfrægur enskur máiari og rithöfundur. 



Ræða. 

Flutt í 'Vinuipeg í Marz 189ö. 

Efcir Sérv Í\F. J. Skaptasom. 

Niðuilas- 

Sag-an uin framfarir mannlcynsins oi’ sagan um þetta, hvernig 
einhvor sannlcikur heflr orðið Ijós einum eða fleiri í í'yrstu, og ]ieir 
svo breitt liann fit frá sér aftnr; þeir liaí'a ekki farið í íelur nicð 
liann, ekki skammast sín fyrir liann, helduv hafa þcir opnað hjörtu 
sín fyrir iionum, orðið hrifuir af honum, og fundið hji sér sterka 
löngcn til jress, að niiðia öðrum af honum, að láta áðra nj ita lians. 
Þcssii’ menn eru það, sorn hafa iicygt mannkyninu álciðis, bætt það, 
mentað það, siðað það, hjilpað því og leitt það á einn eður annan 
lútt, og spurningin um það, hvort vér viljuiu standa við sannfœr- 
ingu vora er því spurningin um það, Itvort vér viljuin lijálpa til 
þcss, gang.i í flokk þcirra manna, sem eru að lyfta mannkyninu 
npp, sem eru að beina því leiðina til guðs. 

Það er að vísu sáralítið, sem hver einstalcur maður getur gjört, 
lcann margur að hugsa, en það er rangt, svoleiðis 'megum vér ekki 
hugsa. Ilið straumþunga fljót er gjört af ótal smálækjum og árn, 
og lækur hver af ótölulegum dropum. Það er einmitt hið srnáa sem 
verkar mest á lieiminn, þegflr öll hin srnáu áltrif sau’einast, að einu 
marki. Vér getum verið vissir um það, að guð Fítur eins á það, 
þegar grátitlingurinn í'ellur t.il jarðar. cins og þegar eitt eður annað 
stórvoldi heimsins hrynur utu koll. Guð lítur eins á hinar iítilfjör- 
legu tilraunir vorar eins og á stórvirki einnar eður annarar frelsis- 
hetjunnar. Og ef að vér getum séð einhvern sannleik, ef að vér 
fáum sannfæringu um eitt eðut’ annað, þá er það heilög skylda vor 
að standa við það og fvlgja því fram. 

Það er alls staðar, að þetta kemur fram, að vér þurfum að 
standa við sannfæringu vora, það er hA'að breytniria snertir. Vér 
þurfum og eigum að luifa hug á því að koma fram eins og vér erum, 
að láta í ijósi skoðauir vorar, að halda sjálíir um stýrið á voru eigiu 
slcipi. Vér verðum að liafa það hugfast, að A r ér eigum að standa á 
vorum cigin fótum, en elclci á annara. Vér megurn elclci láta ieiða 
oss, sem sanði, heldur eigum vcr að ganga sjálfir og meira að sogja 
hjölpa öðrum til að standa, lijiipa öðrum til að ganga, hjálpa öðr- 
um til að sjá og skilja eins og vci’ gjörum. 

Eg clrap á það að menn hevrou stundnm talað um, að standa 
við sína pólitisku sannfæringn, en það er einnig nú fyrir fáum ár- 



utn fiirið að tala um trúarlega sannfæringu mcðal íslendinga. Is- 
lendingar cru að færast Ctr því dauðamóki sem yfir þcim hefir leg- 
ið, að liafa enga sannfæringu í trúmilum. Eg liygg að það ntegi 
nú segja um þá ílcsta licr vestra, að þeir séu nú annaðhvort búnir að 
atla sér sannfæringar í trúmilum, cða þ.i, að þeir séu að leita fyrir 
sér að sannfæriugu í þettn efnum. Það var líka mil til komið. Ef 
að mönnum ríður á að hafa sannfæringu utn eitt eður annað atriði í 
daglegu líti, þá ríður mönnum þó mest af öllu á því, að hafa sann- 
færingu um trúmil; þær liugmyndir eru undirstaðan undir öllum 
öðrum liugmyndum votum um fétt og rangt, um það, hvað er göf- 
ugt og hvað ekki, um sóma og heiður, um satt og ósatt, um kær- 
leika og ekki kærleika, og ef að sá grundvöllur er rangur, eða cf að 
hann er cnginn, þá er sá maður illa staddur. En aftur á móti ef að 
grundvöilur sá cr vér þar bvggjum á, er góður, og ef að vér byggj- 
um á lionum af sterkri sannfæringu, þá hefir það áhrif á alt vort líf. 
Ef að vér erum óhreinir þar, ef að vér felum sannfæringu vora fyrir 
fjöldanum eins og um tíma hefur vcrið siður allmargra, sem þó hafa 
staðið svo hátt að fjöldinn hefir horft á þá, þá cru þeir hræsnarar og 
hið mcsta eitur I tnannf'éiaginu, þversu margir eða miklir, sem aðtir 
lcostir þcir-ra kunua að vera. Ef að vér þegjum þegar vér cigum 
<ið tala, cf að vér látumst trúa því, sem vér ekki trúum, ef að vcr 
itð ytra áliti samþykkjum það sem er þvert á móti vorri hjartans 
sannfæring, þá eyðilcggjutn vér sjálfa oss í siðfcrðislegu tilliti, og 
ckki nóg með það, heldur eyðileggjum vér siðferðishugmynd allra 
þeirra, setn vér lifum saman við. Vér crum þá siðfcrðisleg úr- 
þvætti og gjörum aðra að siðferðislegum úrþvættum líka. Þetta er 
ekki þar með búið, því að þeir ;etn á þetta horfa og sjá í gegnum 
alla þessa hræsni og tvöfcldni, leiðast til þess fyrst og fiemst, að líta 
á oss sjálfa og svo 4 alla trú með hinni mcstu fyrirlitningu og við- 
hjóði. líræsnin og tvöfeldnin verður æfinlega hverju máli til nið- 
urdreps og eyðileggingar, það tnegum vér reiða. oss á. Og því er 
eins varið í trúmálum, sem öðru. Vér oigum að hugsa eins og 
Kristur, sem sagði: til þess em eg fæddur og til þess kom eg í 
lieiminn að eg bæri sannleikanum vitni. Vér eigum allir að bera 
sanr.leikanum vitni, vér eigutn að stuðla að því af fremsta megni, 
að aðrir beri lionutn vitni. 

Ilvernig færi nú ef að börnunum væri kent það, að þau skyldu 
ekkert hirða um sannfæring sína, ,ekki standa við liana, nema þeg- 
ar þau hcfðu einhvern fjármunalegan hagnað af því ? Ef að móðir- 
in segðí við barnið sitt: hirtu aldrei um sannleikann, barnið gott, 
hirtu aldrei um sannfæring þína, þú átt að hafa hana til þcss að liía 



— 73 


á hcnnt, það heíir margur maðúrlnn gert og farnast vel. Ef að svo 
væri, þá VeS barnið upp þannig. að það hirðir ekki um íctt eða 
t'angt, það lærir þcssa tvofeídni undir eins, drekkur hana inn með 
móðurmjólkinni að segja má, og eftir því sem það vex mclra, því 
Eöfðara vcrður það í þessari ódygð. En hvernig verður maður sá 
sem þannig er gerður ? Gcta vinir lians treyst honum, að hann 
reynist þeim trúr og dyggur ? Er honum trúandi fyrir nokkru 
málefni ? Geta menn treyst á loforð hans? Er hann góður félags- 
maður ? Er hann góður borgari, góður ektamaki, góður faðir ? 
Nei, cnginn getur treyst honum, ckki vinir lians, ekki konan hansi 
ekki börnin hans. Já, en þetta kennir nú enginn maður barni sínu, 
enginn faðir lætur barn sitt alast þannig upp, því er nú betur, kann 
margur að segja. Já, menn kenna þcim það kanske ckki með ber- 
um oi’ðnrn, menn kenna börnutn sínum yíir höfuð svo stra litið sjálf- 
ir. Menn kjósa heldur að láta hina rétttrúuðu presta kcnna þcim 
um víti og cnduriausn. En ltvaða iærdómur hefir stcrkari álnif, 
hvaða iærdómur festir dýpri rætur í hjörtum barnanna, í hjörtum 
vinanna og samferðamannanna, heldur en dæmin sem þeir sj \ fyrir 
sér ? Og þau iæra börnin cinkum af foreldrunum. Og cf þau sjá 
fyrir sér þessa andlegu aumingja, sannfæringarlausa menn, eða 
menn og konur sem sjaldan eða aldrci standa við sannfæring sínai 
sem ekki hafa einurð til að lár.a skoðanir sínar í ijósi, cn fela þæt og 
látast hafa alt aðrar shoðanir en þeir hafa? Ef þau hafa þetta fyrir 
augum sér„ þá festir það svo djúpar rætur í hjörtum þeirra, að það 
er haria torvelt að uppræta það. Það or kanske ekki ætíð svo, þv* 
stundum er það að börnin fyrirlíta foreldrana fyrir lítilmensku 
þeirra. En sé það ekki, þá iæra þau af þeirn. Hvorugt er gott. 
Það er ckki ákjósanlegt fyrir föður eða móður, að barnið fyrirlíti 
þau, þcgar það kemur tii vits og ára, cn betra cr það þó, heldur en 
það, að barnið spillist af þeim. Eg lield að ekkert foreldri vildi 
baka barni sínu ólæknandi sjúkdóm, en þó er það engu betra, ef að 
það nteð eftirdæmi sínu elur upp bjá barninu andlega veiki, scm 
eyðileggur alt þess siðferðislega líf. 

Já, þér feður og mæður, í stað þess að láta það svo til ganga 
ættum vér að kenna börnum vorum að standa við sannfæring sína, 
kenna þeim að hafa fulla einurð á að líta framan í fólk, að standa 
uppréttir á fótunum eu ekki skríðandi á hnjánum. En nú verðum 
vér að gæta þess, að santifæringin getur c/'tlega verið röng, og því 
er það íyrsta sem rnenn þurfa að hafa hngfast, að afla sér sannfær. 
ingar. Vér eigum að leita og leita, reyna að búa oss til sannfær- 
ingu, bygða á svo góðum rökum sem oss er mögulegt að fá. Að 



— 74 — 


hafa sannfæringu í blindni er ekki holt, cða að búa sér til sannfær- 
ingu eftir sannfæringu einhvers annars, það vcrður eins og þegar 
kjðsandinn átti að fara að kjósa þingmann, en þcgar að kosninga- 
borðina kom, þá mundi hann ekkert hv.að þcir hétu, scm kjósa átti 
um, og sagðist svo kjósa þann sem hann Pétur á Ööli hefði kosið. — 
Þetta dugir ekki, vér verðum að bera meiri virðingu fyrir sjilfum 
OS3 en svo, vcr verðum að bera meiri virðingu fyrir öllu göfugu og 
góðu en svo, að vér látum slíkt henda oss. 

Kæru vinir, vcr skutum reyna að hefja nýja öld í þessu tilliti. 
Vcr skulum aldrei skammast oss fyrir skoðanir vorar. Vér skulum 
aldrei liggja á þcim eður fara með þær í felur. Vcr skulum vanda 
sannfæring vora sem best vér getum, rcyna að byggja liana á svo 
sterkum lökum sem oss cr mögutegt, en svo skulum vcr lilca í drott- 
ins nafni halda henni fram. Gefuin börnum vorum það eftirdæmi 
svo þau verði hreinskilin hræsnistaus, sannleik-elskandi mcnn og 
konur. Ef vér kostum kapps um það þá mun guð blessa þá tilraun 
vora. Vcr göngum þi í flokk þeirra sem lyft hafa lieiminum áfram 
og upp á við. Vér leggjumst þá á eitt mcð guði að sknpa og bæta 
heiminn. 


ATHUGASEMDíR 

VIB FVRIRLBSTUR SÉRA N. StbIXGIíÍMS ÞORLAKSSONAR “Um OUUDÓJI 
DROTTINS VORS Jnsú Krists,” i Aldamótum 1891. 

Eftir JÓNAS KORTSON, Mountaix, N. D. 

Framhatd. 

Fl. “Og hver scm scr soninu og trúir á hann, heflr eiiíft líf og 
ég mun nppvekja hann á cfsta dcgi.' 1 

íiv. Hér er skilið eftir þetta : ‘Þvi það er vilji þess sem mig scndi.’ 
Þcnnan guðs vilja sýnist fl. ekkcrt vilja liafa ineð að gera. Et að 
Jesús reisi fi‘á dauða sýnir Nýatestamentið að er buii, því það sýnir 
í 20 stöðum að guð liafi reist Jesú frá dauða. 

Fl. “Og hver sem á mig trúir hefir eilíf't líf. Ilver sem étur 
mitt liold og drekkur mitt bióð, sá hefir eilift líf. Eg em heimsins 
ijós. Sannlega segi eg yður, ef að nokkur varðveitir mitt orð, skal 
hann ckki að eilífu sjá dauðann. Eg em dyrnar, ég em góði hirðir- 
inn. Þann sem mér þjónar mun faðirinn heiðra.” 

Sv. Þetta sýnist mér óviðjafnanlegt grobb, og betra þætti mér 



óverðskuldað last eu staðlaust loP. Ef meriti vissu hvað væri Jesú 
orð, þfi gæti vorið að menn tryðu því, að þau vísuðu til sælla lífs; 
on að hann sjii aldrei dauðann, því trúir enginn, þar scm menn alt 
í kring um sig sjá ráð w anda scm óráðvanda hrynja niður fyrir dauð- 
anum. Áð sá sem þjóni Jcsú hann hciðri faðirinn, það sýnir hvað 
Jóhannes sctur Jesú ofar cn guð, svo að hanu tigni Jesú þj ina. Von 
er að prestarnir tigni Jesú er þeir eiga von á að guð htiði i þá um 
alla eilífð. 

El. Eg em vínviðurinn. Hverja þá greiu á mér sem ekki þer 
ávöxt afsníður faðirinn. Enginn getur borið ávöxt nema hann sé 
áfastur mér (Jóh. 15. kap.) 

Sv. 1. v. cr svona : ‘Eg cra þinn sanni vínviður, íaðir minn 
er vínyrkjumaðurinn.’ Þá vil ég spyrja : er vínviðurinn sarna eðl- 
is og vínyrkjumaðurinn ? Só því neitað, sem búast má við, þá er 
um leið ncitað sama eðli hjá Kristi og guði, neitað guðdómi ICrists. 
2. v. hálft er skilið eftir, þctta: “en liverja þá greinsem bcr ávöxt 
hreinsar hann svo að hún beri meiri ávöxt.” Hvað gagnar það að 
vera gróðursettur á Jesú, fyrst faðirinn þarf að hreinsa þær greinar 
sem bera ávöxt, en hinar svo dauðar, að almættið getitr ekkert gert 
við þær, nema höggva þær af syninum elskulega. 

Fl. Enginn kemur til föðursins nema fyrir mig. Ilvcr er þá 
þessi er þannig talar um sjálfan sig? Það er fjærri að vér þyldum 
mam.i með fulla ráði að tala þannig. 

Sv. Ilér eru þá allir fordæmdir sem ekki trúa á friðþæging 
Jesú. Það er hvorttveggja að Jóhannes lofar þeim miklu sem trúa á 
Jesútn, þetta: “Sannlega sannlega segi ég yður, sá sem trúir á mig 
mun gera Það verk sem ég geri, og iiann mun gera meiri verk en 
þessi.” Nú sogir guðfræðin að enginn nema guð geti gert þau verk 
sern Jesús gerði. Iívaða loforð er þá'þetta ? Það er eitt af ermar- 
loforðum kristindómsins, sem margir nú ekki líta við, jafnvel hinir 
helgustu kyrkjumenn. Það er fyrir biblíunni sem öllu í náttúrunni 
að þegar það er komið á hnignunaraldurinn, þá fara fáir að kannast 
við það. llið nýrra gleður sig við ungblóm sitt, og lífsglæðinguna 
með allri sinni nýbreytni, eður endursköpun, er alt má hlýða nauð- 
ugt sem viljugt, sterkt sem veikt, fagurt sein ijótt. 0g þetta sýnast 
öriög náttúrunnar. 

Fi. Og rétt áðúr en hann skilur við lærisveina sína segir hann 
þeim að boða í nafni sínu öllum þjóðum afturiivarf og fyrirgefning 
syndanna. Maður að láta boða í sínu nafni öllum þjöðum afturhvarf 
og fyrírgefning syndanna! væri' það ekki guðiast ? 

Sv. Eg er liræddur um að Lúkas hafi ekki ritað þetta, því í 



postulanna gjörningum segir hann að Pétur postuli hafi þurft að fá 
þrisvar himneska opinberun fiður hann skýrði hinn heiðna Cornelíus 
og hinír Jærisveinarnir fitölclu hann fyrir að hafa lieimsótt óumskorna 
og samneitt þeim. En þá er Pétur sagði þeim alla söguna, þfi fogn- 
uðu þeir og vegsömuðu guð svo scgjandi: ‘guð heflr þá einnig unt 
heiðnum þjóðum endurvitkuhar til sfiluhjfilpar.’ Ilaíi Lúkas skrifað 
hvorttveggja, gerði iiann sig að falsspámanni, sem verðskuldaði 
almenna fyrirlitningu; hafi hann logið öðru hvoiu, þá er víst að 
hann heflr Iogið um eldlegu tungurnar fi hvítasunnu. En þrenn- 
ingarkyrkjunni cr hvorttveggja jafn dýrmætt. Ilún hrærir alt sam- 
an í eina kássu og gefur svo gaddgengmun og grfiðugum sauðum 
sínum. 

Fl. Svo skulum vér þfi sj'i hvort ekki nafnið guðs son, þegar 
hann nefnir sig því nafni, táknar mcira heldur cn þegar það er haft 
um monn, hvort ekki í því komi í ljós meðvitund lians um það, að 
hann sé æðri vera Sem tólf fira gamall drengur scgir Iiann í must- 
erinu við Jósep og Maríu ; “Vissuð þið ckki að mér bar að vera í 
því sem míns föðurs er.” Það cr grcinilcgt að hann hér hefir skoð- 
að guð föður sinn í æðri merkingu, heldur en þegar vér köllum hann 
föður, því andspænis þeim föður sem María ncfnir (Jósep), setur 
hann sinn föður (guð). 

Sv. í sama kapítula (50. v.) stendur : “En þau skildu ekki 
hvað hann meinti.” En því skildu þau ekki hvað hann meinti, ef 
að Gabrfcl engill hafði boðað Maríu getnað Jesú sem sonar Iiins 
hæsta ? — Það er einn staður í Jóhannesargnðspjalli sem mig undr- 
ar fi að þrenningarkyrkjan heflr látið standa óbroyttan, nefnil. þetta: 
Filippus fann Natanael og sngði við hann : Vér liöfum fundið þann 
sem Móeses skrifaði um í lögmálinu og spfimennirnir, Jesúm, son 
Jóseps frfi Nazaret.” Þesru hafa klerkar sjaldan hróflað, en að það 
skuli enn standa óbreytt, er undravert. 

Fl. I freistingarsögunni kallar freistarinn hann guðs son í æðri 
merkingu, því að hann segir, að scm guðs s >n sé hann almfittugur 
og geti gcrt það kraftaverk, að gjöra steinana að brauðum. Jesús 
gefur ekki með einu orði til kynna, að hann filíti það rangt að hann 
sé metinn svona mikils. Þó að því annar kalli hann guðsson hér, 
þfi er það einmitt þess vegna hið sama og hann hefði gjört það sjálf- 
ur, þar sem hann staðfestir filitið með því að leiðrétta það ekki. 

Sv. Þvi lieflr fl. ekki sömu orð og freistarinn hafði við Jcsú ? 
“Ef þú ert guðs sonur, þfi bjóð þú að stcinar þessir verði að brauð- 
um.” Nei, fyrir lesarann vantar vitni, hæfllegt að koina fram á 
kyrkjuþingi Vestur íslendinga, að vitna um guði þess. Og til cnn 



— 77 — 


bctui' að villa forblindaða sauði, fcr liann marga liringi kring- um 
íVcistarann, líkt og- fngl sem cr að verja lirciður sitt, og þá cr liann 
álítur sig kominn nógu langt mcð athygli lesarans frá cfninu, þá 
skýst hanu að gamla Satan og lyftir honum í sætið lijá Jesú. Af 
þessu niá sjá livað Satan er nauðsynlegur hinni sanntrúuðu kyrkju 
Vestur-Islendinga. 

Fl. ‘Ogalvegcins cr um það, þcgar mennirnir á bátnum 
scgja við hanm vissulega crtu guðs sonur, þcgar þcir sjá hvcrnig 
veðrið lægir uin ieið og hann stígur inn fyrir borðstokkinn”. 
(Matt. II.). 

SV. Já Það mun vera jafn-satt og j ifnuðurinn á Satan og Jcsú. 
Því Jóhann s, sem skrifar sömu söguna, segir: “Þeir vildu þá taka 
hann innbyrðis og jafnskjótt rann skipið að landi, þar sem þeir 
reru að”. Ilér slotar veðrinu ekkert og cngin fyrn fylgja. Ilafi 
Jóhannes ekki viljað rita um dásemdirnar, sem áttu að fylgja vcðr- 
inu, hcfir hann ekki elskað Jesús eins og hann segir Jesús hafi elsk- 
að sig. 

FI. Svo spyr hann lærisveina sína: En hvern hyggið þið mig 
vera ? og svaraði þá Símon: Þú ert Kristur, sonur hins lifanda guðs, 
og áhrærandi þessa þekkingu Péturs á honum, sem syni guðs, segir 
hann við Pétur, að hold og blóð hafl ekki auglýst honum þetta, held- 
ur sinn himneski faðir (Matt. 15.). Hann segir þá með því beint út, 
að hann sé sonur hins lifanda guðs, og að enginn geti vitað þetta 
nema guð opinberi honum það. 

Sv. (Matt. 8.). Þá er þeir djöfulóðu hlupu til Jesú, lirinu upp 
og sögðu: “Hvað höfurn vór og þú, guðsson, saman að sælda”. Mik- 
ill munur hefír verið á guði þá og nú; er hann þ.á opinberar djöflum 
sem mönnum sitt guðdómlega leyndarráð. En þó að prestar lians 
og söfnuðir þeirra séu nú allir í einu kóíi af áreynzlu bæna til hans, 
verða þeir aldrei varir við bænheyrslu svo neinn viti. Sama þó 
þeir biðji hinn miskunnarfúsa Jesú, og hinn hjálpargjarna heilaga 
anda, þá kernur það alt fyrir ekki neitt. En seinna gripu blessaðir 
prestarnir anuað ráð, sem duga skyldi í augum fáfróðra tilheyrenda 
það, að hafa í sínu orðinu hvað, líf eða dauða, er þeir báðu fyrtr 
sjúknm, hlaut þá annaðhvort að verða, en hjörðin hrópaði: ó, það 
skiftir oftast um til annars livers, lífs eða dauða, þá er blessaður 
prestui inn tekur til bæna ! Þetta er eitt sýnishorn af því, að söfn- 
uðir trúa meira á presta sína, en guði sína, svo hin svo kallaða guðs- 
dýrkun er í raun og sannleika prestadýrkun, sem mörg dæmi önnur 
sýna. 

Fl. Líka spurði Jesús Fariseana einu sinni: Ilvers son er 



— 78 — 


Kristur ? Þeir svöruðu: Davíðs. En hann spyr aftur: Því kallar 
Davíð hann þíi í anda: drottinn sagði mínum drottni (Ma.tt. 22.). Er 
það ekki anðscð að hann bendir á sig sem guðs son í æðri merkingu? 

tv. Er þetta ekki hálf skrítin uppflnding kyrkjunnar, að láta 
Jesú spyrja svona, til að geta bygt það á 110. Davíðs sálmi? Þó 
að þar sé livorki nefndur sonur né Kristur, heldur: drottinn sagði 
mínum drottni. Eða geta klerkar sannað, að Davið hafl ort sálm- 
inn, þar enginn getur með vissu sagt, hvað Davíð orti af Þeim. Því 
formáli 5 útgáf'u íslenzku biblíunnar segir það hafi verið löngu fyrir 
Davíðs tíð, byrjað að yrkja þ;i, og baldið áfram með það eins eftir 
hans daga. En allir eignaðir Davíð af því hann kom á söng við 
guðsþjónustur Gyðinga. En þó að Davíð hefði ort sálminn og það urn 
Jesú, þá sýnir liann að hann hljóðar um mann, sem hinn drápgjarni 
guð Gyðinga sondi til að: “fylla lönd þjóðanna líkum”. En annað 
eins get ég' ekki séð að geti átt við framkomu Jesú. Hann sem 
sagðist vera kominn til að frelsa en ekki til að dæma né deyða. 

Fl. Ég vil halda áfram að tilfæra staði er betur og betur sýna 
hvaða meðvitund hann hafði um það hver hann væri. “Eg er ekki 
kominn til að aftaka lögmálið og spámennina, lieldur til þess að 
fullkomna það” (Matt. 5.), og þó gefur hann þessu orði þann vitnis- 
burð: “að það sé framgengið af guðs munni” (Matt. 4, 10). 

Sv. Þá er Jesús sagði við freistarann: Far frá mér satan, því 
skrifað er, drottinn guð þinn átt þú að tilbiðja og honum einum að 
þjóna. Hver sannleikskær maður mundi nú geta sagt sem fyrir- 
lesturinn, að það væri sami vitnisburður beggja, Jesú og Satans? 
Þó að höf. fyrirl. sæist yfir svona herfilega, þá var iíklegt að liinir 
sem gefa út “Aldamót”, hefðu lagað þessa villu. Því það er ekki 
framar óvirðing á höfundinum en öllu kirkjuþinginu og reyndar 
öllu kyrkjufélaginu, þar sem enginn andæflr því. En nú er að at- 
huga hvað lögmálið og spámennirnir höfðu fyrir grundvöll kenn- 
ingar sinnar nefnil. þetta: Heyr þú Israel, drottinn, vor guð, er sá 
einasti guð. Og allar lögmálsins bölvanir iagðar við fleir-guða 
dýrkun. Og þetta orð segir fyrirl. að framgengið sé af guðsmunni. 
Því hlíða þá þrenningar prestarnir ekki þessuguðs orði? Af því að 
þeir trúa ekki lögmálinu, spámönnunum né Jesú sfnum. Það sýnist 
sem þeir einungis trúi hnefakvössu biskupunum á Niceu þingi þó 
50 af þeim gætu ekki skrifað nafnið sitt. 


Framhald. 



— 79 — 


Hver var kona Cains? 

Sýnishoru af því hvað sumir rstttrúaðir bjóða losondum blaðanna. 

J. L. Meagher skrifar blaðinu “New York Sun” ii þessa leið: 
“Hver var kona Cains? Ilann lcvæntist systur sinni, er Rispa hót. 
Þetta segir hinn lieilagi Chrýsostomus (gullinmuður) að hafl verið 
sögusögn (þjóðsaga) meðal Gyðinga fi, sínum dögum. Geta menn 
iesið um þetta í Duprions “Concordance of the Iíoly Bible”. I 1. 
Mósesbók 5. kap. 4. v. stendur: “Og hann (Adam) gat syniog dæt- 
ur”. Joscphus segir að Adam og Eva hafi átt 33 sonuog 32 dætur. 
Ivvæntust synirnir systrum sínum. Gamla testamentið var skrifað, 
sem undirbúningur undir komu Krists, og er því slept allri frásögu 
um hvérn þann mann, er ekki var forboði um hann eða fyrirmynd. 
iiinn heiiagi, saklausi Abel var ímynd Krists, er deyddur var af 
bræðrum sínutn og Cain og Abel og sögur þeirra standa þvi í sam- 
bandi við Krist, en ekkcrt cr sagt um hin önnur systkini þeirra. 

Margn iesendur yðar kunna að hafa forvitni á að þckkja þýð- 
ingu nafna forfeðranna, sem lifðu frá Abraham tii Nóa, og er hún 
þessi: Adam þýðir: maðurinn í guðs mynd eða hin skynjanai vera; 
Seth: settur í staðinn fyrir; kom á eftii'; Enos: hinn veiki eða breiski 
maðui’; Canaan: mikill grátur; Malalael: hinn blessaði guð; Jared: 
ska.1 koma niður; Henoch: kennari; Methusalah: dauði hans skal 
enda; Lamech: hinum lítilmótlegu; Nói: hvíld eða huggun. 

Ef að menn lesa nú rétt þýðinguna úr nöfnunum þi verður það 
á þessa leið: 

Á eftir Adam, manninum í guðs mynd, kom hinn breiski mað- 
ur og varð þi grátur mikill. En hinn blessaði guð kemurþá niður, 
kennarinu og mun dauði hans senda hinum lítimótlegu livíld eður 
huggun. 

Hér í sjálfum nöfnum hinna gömlu forfeðra vorra fyrir flóðið, 
finnum vér oþinberun um fall mannkynsins, svívirðing syndarinnar 
holdtekju Krists, hvernig hann muni koma sem kennari, um dauða 
lians og endurlausnina, sem veitist þeim, sem trúa kenningum hans, 
um hvíld þá og huggun, er friður frá styrjöldum veitir og um bless- 
un menningarinnar. 

Þetta er að oins eitt af þvi marga, sem kostgælinn iesari getur 
fundið í liinni heigu bók”. 

Þetta eru nú sannanir þeiri’a kierkanna og kyrkjumannanna. 
Eti undarlegt'virðist.að nokkur maður með eiiihvern svolítinn snefll 
af skynsemi, skuli geta tekið inn annað eins rokna bull og þetta. 
Það sýnir livað kennifeðurnii' álíta aiþýðuna auma og auðvirðiiega, 
að þeir skuli bjóða mönnum aðra eins vitleysu og þetta. Menn geta 



ekki vaii'át lilátri, er mcnri lcsá þetta og þó getur það um leið komi 
út tárunum á nianni, að vita mcnn ieidda og teymda og féfieltameð 
öðrueins. i' 

Fyrst og f'-emst taka þcirí það sem gefinn sannieika, að ailri 
söguiini liafi verið lialdið áfrfni óskeikanlega frá dögum Adams, 
þegar cnginn kunni að lesa eðúr skrifa, til daga Nóa, þegar cnginn 
kunni að le-sr og skrifa um þúísundir ára. 

Þeir taka það sem gefinn sannleika, að Adam og Eva liafi átt 
33 syni og 32 dætur, scm enginn minnsti fótur cr íyrir, já engu 
ineiri fótur fyrir, en þvf, þegar Jlönduli var að smjúga í jörðina 
undan Grimi Ægir. 

Þeir taka það sem gefið, erallir vita, að er lítt útmálanleg vit- 
leysa, að frá sköpun heimsins til Nóa, er átti að vera uppi, segjum 
2,400 árum fyrir Krist, liafi verið að eins átta liðir. 

Þeir taka það sem gefið, sem allir skynberandi menn nú vita, 
að er bull eitt, að mannkynið hafi fallið. Það hefir aldrei fallið. 

Þeir taka það sem gefið, að þessi ættbálkur Nóa liafi verið for- 
feður vorir, forfeður hinna aryönsku manna, en það ættu þeir að 
vita að er helber vitleysa. 

Þeir taka sem gelið söguna um syndaflóðið, sem menn vita fyr- 
ir víst, að aldrei hefir átt sér stað. 

Þeir taka sem gefna holdtekju guðsins Krists og dauða. En 
þegar guð er orðinn dauður hjá þeim, þá er nú orðið lieldur lítið úr 
honum. 

Þeir tala um huggun þá, sem þeim veitist, er trúa kenningum 
Krists, en eftir þeirra setningum og kenningum, verður lítii liugg- 
un ýfir hinum í helvítiskvölum, sem ckki trúa þeim og það hefir 
verið og verður æíinlega meginhluti heimsins. En því sleppa þeir. 
Þeir tala um friðinn frá styrjöldum, sem kristnin vciti, en gæta eigi 
þess, að kristnin kefir verið boðuð með báli og brandi, blóðsúthell- 
ingum og pindingum og meðan kristnin helst við, meðan biblían 
verður álitin guðdómleg, þá verður engin hætta á að stríðunum 
linni. 

Með þessu og öðru eins eru kyrkjumennirnir að flagga, af því 
að þeir vita að það er hvorki um vitið, skynsemina eða sanngirnina 
að gjöra hjá áhangendum sínum. 


Gefið út af TJnítaraáöfnuðinum í Winnipeg. 
Ritstjóri : Maonós J. Skaptason. 

686 Alexander Ave. 

Féhirðir og afgreiðslumaður : Magnús Pétuksson. 
709 Alexanaer Ave. — Box 3C5. 

Heiiiskringla Pktg. & Pukl. Co. 



